


જાગૃત ઉજાગર 
9 સં. ર૦૭૬ 9 અષાઢ સુદ -૧ 9 તા. ૨૩-૦૬-૨૦૨૦ 9 મગળવાર 


શ્રી સમાજના વર્તમાન પ્રમુખ અને પ્રથમ નાગરિક એવા લિ 
પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવતા શ્રી અબજીભાઈ કાનાણી વિશે. 


જ્ઞાતિ, સમાજ ની સુષુપ્ત સનાતની શક્તિ ને જગાડનાર પાચ રતો 
ની ટીમ ના એક સભ્ય અને વર્તમાનમાં શ્રી અ. ભા. ક. ક. પા. સમાજના 
પ્રથમ નાગરિક શ્રી અબજીભાઇ વિશ્રામભાઇ કાનાણી (દીવાણી) નો 
જન્મ નખત્રાણા ના વિરાણી ગામે તા. ૦૭-૦૬-૧૯૪૯ ના થયો. 

તેઓએ પ્રાથમિક અભ્યાસ સ્થાનિક શાળામા ધો ૪ સુધી મેળવી 
માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક અભ્યાસ પ.બગાળ ની કોલકાતા ગુજરાતી 
એગ્લો સ્કૂલમાં પુનઃ ધો ૪ થી શરૂ કરી મેટ્રિક સુધી કર્યો. 

ત્યારબાદ, સૈટઝેવિયર્સ કોલેજમાં થી બી. કૌમ (ઓનર્સ) કરી એમ. 








કોમ, એલ. એલ. બી. માટે જોડાયા. બેન્ક ના કોર્સની પરિક્ષા આપી અને સફળ થતા તેમને બેન્ક ઓફ 
બરોડા માં સર્વિસ મળી તથા અભ્યાસ મુકી તેઓ ૩૧ જાન્યુઆરી ૧૯૭૩ ના ભુજબ્રાન્ચ માં જોડાયા. 

સ્વાવલબી સ્વભાવને કારણે તેઓ પોતનુ આર્થિક ભારણ પરિવાર પર ના પડે, માટે કોલેજ કાળથી જ 
સ્થાનિક ટ્યૂશન કરાવતા. સમાજ સેવા માટે શ્રી નવચેતન પાટીદાર યુવકમડળ મા જોડાયા તથા મત્રી ના 
હોદ્દાને પણ સક્રિય રહી ન્યાય આપ્યો. અ. ભા. ક. ક. પા.યુવાસગ ની સ્થાપના માં સક્રિય ભાગ ભજવ્યો. 

બેન્ક ની સર્વિસ દરમિયાન શ્રી અ. ભા. ક. ક. પા. યુવાસગ ની ૧૯૮૩ - ૮૭ ટર્મ દેવજીભાઈ 
વાલજીભાઇ રૂડાણી તથા ૧૯૮૭ - ૯૩, બે ટર્મ ગગારામ હીરજી સાંખલા ના કાર્યકાળ મા મહામત્રી રહી 
સઘની સેવા કરી. આ સમય દરમ્યાન પાટીદારો ની સસ્થાઓ, શ્રી ઉમિયા માતાજી સસ્થા, વાઢાય મા મત્રી 
તથા ખજાનચી, ધર્મ પ્રચાર સમિતિ ના મત્રી તથા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર મા ઓડિટર, સલાહકાર તથા શ્રી 
અ. ભા. ક. ક. પા. સમાજ માં લાંબો સમય ઓડિટર રહી સેવા આપતા રહ્યા. 

બેન્ક સેવા દરમિયાન તેઓ ભુજ, નખત્રાણા, દરસડી, માધાપર, વગેરે રહ્યા પરતુ ભુજ ના જ્યુબિલી 
સકલ ની નવી બ્રાન્ચ બનતા તેમની પ્રથમ મેનેજર તરીકે ની [નિમણૂક કરવામાં આવી. ત્યા થી તમને બેન્ક 
ની હેડ ઓફીસ બરોડા માં સી. એમ. તરીકે નિમણુંક થતા તેઓ બરોડા આવી ગયા તથા શ્રી સમાજ ના 
ઓડિટર ની બધી સેવાઓ થી નિવ્રતી લીધી. 

૩૧-૦૩-૨૦૦૧ (કચ્છ નુ ભુકંપ વર્ષ) માં તેઓ હેડ ઓફીસ ના કાર્ય કાળ માં વી. આર. એસ. લઈ 
વ્યવસાય અર્થ નવી મુબઈમાં સહપરિવાર સ્થાયી થયા. 

શ્રી સમાજ માં ઓડિટર પોસ્ટ થી જોડાયેલા રહ્યા સાથે કારોબારી સભ્ય પણ રહ્યા. આ દરમ્યાન તેઓ 
શ્રી અ. ભા. ક. ક. પા. સમાજ માં શરૂ કરવામાં આવેલ ન્યાય પચ ના બધારણ સમિતિના સભ્ય પણ રહ્યા. 

તેઓ મોટી વિરાણી ગામમાં છેલ્લી બે ટર્મ થી પ્રમુખ તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે, આવી બહુમુખી 
છતાં ખૂબ સરળ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવતા શ્રી અબજીભાઇ એ વિરાણી ગામ વતી પ્રાપ્ત કેન્દ્રિય 
સમાજના ચાર ચાર પ્રમુખો માં સ્થાન મેળવ્યું છે. ૧. રતનસી ખીમજી ખેતાણી , જેઓ ૧૯૬૦ પહેલાં 
પ્રથમ રચિત સમાજ ના પ્રમુખ હતા, ૨. શીવદાસ કાનજી નાકરાણી ર્બોડિંગ ના ઉદ્ધાટન (૧૯૬૦-૭૨) 
વખતે રચિત બંધારણીય સમાજ ના પ્રમુખ હતા, ૩. શ્રી રામજીભાઈ કરમસી નાકરાણી (૨૦૦૮-૧૧) 
ટર્મના પ્રમુખ રહયા અને ૪. વર્તમાનમાં શ્રી અબજીભાઇ કાનાણીએ (૨૦૧૭- ૨૦) ચોથા પ્રમુખ તરીકે 
શ્રી સમાજ નુ સુકાન સભાળી મોટી વિરાણી ના ગૌરવ મા એક ઓરપીછુ લગાવ્યું છે. 





પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


મિત્રો આજે 
અને , પોતાના જન્મ દિવસ 
નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય બની સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી 
વ્યક્ત કરી છે. 


શ્રીસમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે . 
- પ્રતિનિધિઃ નીલેશભાઈ સુરાણી, તલોદ. 


બિ [ટ કુ ષિ ૦) બાળકના સર્વાગી વિકાસના અકરૂપ બિંદુઓ 





(૧૬) બાળકને ક્યારેય ભય ન દેખાડશો. એને નિર્ભય બનાવો. પડકારોનો સામનો કરવાની પ્રેરણા 
આપો. સાહસ અને હિંમત તો જીવનની સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમવાનું બળ આપે છે. એને પોલીસનો, 
બાવાનો, બિલાડીનો, વાઘનો વગેરેનો ભય દેખાડવાની પ્રક્રિયાઓ ઘણી માતાઓ કરતી હોય છે. ઘણા 
બાળકો અધારાથી ડરતા હોય છે. વાદાથી કે ગરોળીથી ડરીને બૂમો પાડનારી માતાના બાળકો પણ એવાં જ 
ડરપોક બનશે. ભયથી વિકાસ અવરોધાય છે. 

આવાં ૧૬ બિંદુઓ જો માતાપિતા સમજી એનો ગભીરતાથી અમલ કરે તો સમાજનું દશ્ય બદલાય. 

સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે જીવનારી વ્યક્તિઓની સખ્યા વધે. તેજસ્વી પેઢીનું નિર્માણ થાય. શિત નવી 
પ્રતિભાઓનું સર્જન થાય. બાળકોમાં રાષ્ટ્રભક્ત, અનુશાસન અને સાહસ જેવા શ્રેષ્ઠ ગુણોનું નિર્માણ 
થાય. સમાજનું નેતિકધોરણ ઊંચુ આવે અને વૈચારિક દરિદ્રતા દૂર થાય. 

બાળકોના યોગ્ય વિકાસ પર જ સમગ્ર સમાજનો વિકાસ નિર્ભર છે. બાળઉછેરની કળાને જો પ્રત્યેક 
માતાપિતા અને પરિવાર એક પડકાર તરીકે ઝીલી લે તો આપણા ભારત દેશનુ ભાવિ ઉજ્જવળ જ હશે 


મે 


એવા વિશ્વાસનો ધબકાર આપણા સમાજઘટકોને પ્રેરણાનું બળ પૂરુ પાડશે. 





સ્વ. કિશોર જીવરાજ ભાઈ ભાવાણી (ઉંમર ૪૪ વર્ષ) મદુરાઈ ૪૬૯૫૦. 6855 જેમનુ તા. ૩૦- 
૫-૨૦૨૦ ના અવસાન થયું હતુ, તેમના પરિવાર ને તાઃ ૨૧-૬-૨૦૨૦ ના રોજ ૪૬૯યોજના નો રૂ.૫ 
લાખ નોપ્રથમ ચેક અર્પણ કરવામા આવ્યો હતો. 

હાજર રહેલ લીડસેૅઃ મદુરાઈ ઝોન સમાજ પ્રમુખશ્રી મણીલાલ ભાઈ વાઘડિયા, મદુરાઈ સનાતન 
સમાજ પ્રમુખશ્રી યોગેશભાઈ સાંખલા, 28381ર [ર૦5 મહેશભાઈ પોકાર, ૩ર રડ રેખાબેન સાંખલા, 
મદુરાઈ યુવક મડળ પ્રમુખશ્રી ભરતભાઈ વાઘડિયા. 

"પરિવાર પર આવી પડેલ દુઃખની ક્ષણે સમાજ આપની સાથે છે. ."નો સદેશ સાથે આશ્વાસન આપેલ 


છતું. ટીમ દક્ષિણ ભારત રીજીયન - ગરર૦ ભદ્રેશ કાલરીયા. 


“વસાન સમાચાર... 


સ્વ. જયતીભાઇ ભાણજી બાથાણી, ઉમર વર્ષ ૫૯, ગામ કોટડા (જ), હાલે ભિવડી. 


સ્વ. ભાનુબેન રામજીભાઈ પોકાર, કરછમા ગામ નાની વિરાણી, હાલે પણસોરા નિવાસી. 


સ્વઃ હરીલાલ હંસરાજ ભાદાણી, ઉમર વર્ષ ૭૪, કચ્છ મા ગામ લક્ષ્મીપર, હાલે બેંગ્લોર - ઇન્દિરા 
નગર સમાજ ( કેન્સર ગ્રસ્ત મૃત્યુ) 





।/03. : ૫/1/015/22- 9422664366, 7410087935. 





11115દ1ત્વ1010૮1110૮116(૪011દ1.0011 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના કંયા અગ્રણી હોદેદાર બેકંમાં મેનેજર તરીકે ફરજ 
બજાવતા હતા ?? 


સાચો જવાબઃ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામ કાનાણી 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ 
વાલજીભાઈ કરમશી ભાવાણી, રતાગીરી. કચ્છમા મોટી વિરાણી. (૬૪૨૦૦૪૬૮૨૯) 


અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ના વર્તમાન ઉપ પ્રમુખો કોણ કોણ છે ??? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧ ૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચાડીએ આપણો અવાજ.. 


-: તહેવારો પર પડી કોરોના ની અસર :- 110000 :- નરેશ રતાણી (નરોડા) 





હાલ જયારે સમગ્ર વિશ્ચમાં કોરોના પેન્ડામિકની વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે. લોકોના 
જીવન શેલીમા પણ તેની અસર દેખાઈ રહી છે. આ કોરોના પેન્ડામિકના લીધે આપણા તહેવારો પણ 
તેની અસરથી બાકાત નથી રહી શક્યા. 


અમદાવાદના પ્રસિદ્ધ શ્રી જગન્ઞાથજીની રથયાત્રા જે દર વર્ષે અષાઢીબીજના યોજાય છે તે આ વર્ષે 
ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચુકદા પ્રમાણે ર૬ કરેલ છે. છેલ્લા ૧૪૨ વર્ષથી આ રથયાત્રા ધામધૂમથી અમદાવાદ 
શહેરના વિભિન્ન ભાગમા નીકળતી. જેમા ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ 
બલરામજી તેમના નીજ રથમાં અમદાવાદ શહેરની નગર યાત્રા પર નીકળતા. પરતુ આ વર્ષે લોકોના 
સ્વાસ્થ્યને ધ્ધાનમા રાખી જગન્ઞાથજીની નગરયાત્રા ને બદલે ભગવાન રથ પર બેસી મદિર પરીષરમા જ 
યાત્રા પુરણ કરી ભક્તોને દર્શન આપશે. 


ષા 


તેવી જ રીતે અમદાવાદમાં વસતા "વિથોણ ગામવાસીઓ અને સુરાણી ભગત પરિવારો" દ્ધારા 
છેલ્લા ૩૨ વર્ષથી અષાઢીબીજની ઉજવણી સામૂહિક રીતે નરોડા સમાજવાડી ખાતે ધામધૂમથી ઉજવાતી 
પરતુ આ વર્ષે હાલના સજોગોને ધ્યાનમા રાખી આ વખતની અષાઢીબીજ બધા જ પરિવારો પોતાના ઘરે 
જ ખેતાબાપાની આરતી ગાઈ અને ચડતર કરીને તહેવારની ઉજવણી કરશે અને આ મહામારીમાથી 
સમગ્ર વિશ્વ જલદીથી બહાર આવે તેવી બાપા પાસે પ્રાર્થના કરવી, તેવું "સત શ્રી ખેતાબાપા ઉત્સવ 


મડળ, અમદાવાદ” દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે. 


સનાતન મેડિકોઝ ડૉકટર ટીમ આપણી મદદે .... 


સયોજક : ડૉ. વિપુલભાઈ છાભૈયા,નરોડા-અમદાવાદ. 


યુવાસંઘ - મહાત્મા ગાધી રેજીયનના સર્વે 
હોદેદારો, કારોબારી સભ્યો તથા દરેક ઘટક 
યુવામડળના પ્રમુખશ્રી - મત્રીશ્રી 

હાલ કોરોના (૦€૦૫/12-19) ની ગભીર 
બીમારીથી આપણે સૌ લડી રહ્યા છીએ.. સાથે 
સાથે કોરોનાની ગભીરતાની સાથે એક બીજી પણ 
વિકટ પરિસ્થિતિ આપણા સમાજમાં સર્જાઈ છે. 
કોરોનાના લાક્ષણો જણાતા દર્દીઓ તથા તેમના 
સગાઓ ચિંતા, ગેરસમજ અને ડરને કારણે 
હોસ્પિટલ જવામાં ડર અનુભવે છે, તેમજ તબિયત 
લથડયા બાદ હોસ્પિટલ મા દોટ મૂકે છે. એટલે 
ક્યારેક તેનું ગભીર પરિણામ ભોગવે છે, અથવા 
વધુ ખર્ચનો સામનો કરવો પડે છે. 

આપણી સમાજમાં આ સમસ્યાને નાથવા 
માટે ડોક્ટર્સ તેમજ સ્વૈચ્ઠીક સેવાકર્મીઓ નું એક 
ગ્રુપ (ટીમ) બનાવ્યું છે. જે તમને માર્ગદર્શન 
આપવા માટે તેયાર છે તેમજ કોરોના પોઝિટિવ 
દર્દી ને દાખલ કર્યા થી લઇને તે સાજા થાય ત્યા 
સુધી સતત સપકમા રહીને તેમને સલાહ અને 





સહકાર આપવાનો નૌર્ધાર કર્યો છે. તે માટે 
આપની ઘટક સમાજ કે યુવામડળમાં આવો કોઈ 
કેસ આવે તો તેમને તરત જફરજીયાત પણે... 

પોતાના યુવામડળના પ્રમુખ - મત્રીને જ 
જાણ કરે.. 

ત્યારબાદ યુવામડળના પ્રમુખ - મત્રીએ 
રિજીયનના હોદેદારને જાણ કરવી... 

ત્યારબાદ રિજીયન ડોક્ટર્સ સાથે વાત કરી 
આગળની કાર્યવાહી કરશે... 
તો આપ સર્વે સમાજ જનોને કોરોનાની બીમારી 
($ુપાવ્યા વગર આ સેવાનો લાભ અપાવવા 
વિનતી. . , જેથી આપણી સમાજનો કોઈ પણ દર્દી 
મુશ્કેલીનો સામનો ના કરે. દરેક ઘટક સમાજના 
આગેવાનો અને સેવાભાવીઓ, આપની સમાજ 
મા આવા કોઈ દર્દી હોય તો અમને સપર્ક કરવા 
અને આ મેસેજને પોતાની સમાજમા શક્ય તેટલા 
વધુ સભ્યોને મોકલવા વિનંતી... 
આભાર .. 1૦08611 ॥/0. 


ની ગ 910 ૭. મા મારો સમાજ. - મજુષા મોહનભાઈ વાસાણી, ગોન્ટિઆ (મહો.) 


એકતા સમાજની શક્તિ છે. સમાજ વગર 
આપણે દુર્બળ છીએ. એટલેજ કહેવાયુ છે કે 


ઝે 


"મનુષ્ય સામાજિક પ્રાણી છે". હાલમાં આપણાં 
આગેવાનો અને વડીલો સામાજિક એકતા ના 
પ્રયતો કરી રહ્યા છે. એના ફળ દાયકા પછી 
જરુરથી દેખાશે. પ્રામાણિકતા, કઠોર પરિશ્રમ, 
સમય પાલન, સાહસિકતા આ બધા ગુણો 
આપણને આપણા પૂર્વજો તરફ થી મળતા આવ્યા 
છે. હાલમાં આ સદ્રગુણો નો મહદઅશે અભાવ 
વર્તાય છે. "સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ નથી”. 
બાળકો નાનપણથી જ વ્યવસ્થિત રીતે 
કેળવાયેલા હશે તો તેમનુ ભવિષ્ય અવશ્ય ઉજવળ 
થશે. ધર્મ અને અધ્યાત્મની સાચી જાણકારી 
મળવાથી પશ્ચિમી ખોટી વિચારધારાનું અનુકરણ 
અટકશે અને આત્મગૌરવ વાળો સમાજ બનશે. 
પૂર્વજોના ખાનપાનનો ઉત્તમ વારસો, 
મહેનતુ જીવન, પારિવારિક હૂંફ, તણાવમુક્ત 
જીવન શૈલી આ આપણી તાકાત છે. તેથી ર૦૫૦ 
મા તંદુરસ્ત મન અને તંદુરસ્ત શરીર નવા શિખરો 
સર કરી શકશે. રાસાયનિક પદાર્થો નો વધારે 
પડતો ઉપયોગ ટાળી તાજુ અન્ન, શાક, ફળ વગેરે 
લેવામાં આવશે. સમાજ ને સારા તબીબો મળી 
રહેશે. રટ્ટાછાપ ભણતર ફોક્સ ન કરતા જે.. 
તે... બાળકને જે વિષયમાં રસ હોય તે વિષયમાં 
આગળ વધવા વાતાવરણ પુરુ પાડવાથી વિવિધ 
ક્ષેત્રે વિધાર્થીઓ નવા શિખરો સર કરી શકશે. 
સમયસૂચકતા વાપરી આવનાર દાયકામાં ઉચ્ચ 
શિક્ષણથી સમાજનું ગૌરવ વધશે અને વિશ્વને 
જોવાની દ્રષ્ટિ વ્યાપક બનશે. પણ સબર 11! 





ભૌતિક વિશ્વમાં વિદ્યાનુ આગવુ મહત્વ છે એનાથી 
અનેક ગણું જબરજસ્ત મહત્વ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં 
વિદ્યાનુ છે. 

ખેતી આપણા લોહીમાં વણાયેલો વ્યવસાય 
છે. હાલ લૌકડાઉન દરમિયાન આપણે બધાને અજ્ઞ 
નું મહત્વ સમજાઈ ગયુ છે. આવનાર સમય માં 
કુષિ વ્યવસાય તરફ જોવાની યુવાનોની દષ્ટિ 
બદલાશે. ઓર્ગેનિક ખેતીમાં ભરપૂર તકો શોધાશે. 
'ઓલપિઆડ” નુ આયોજન કરવામા આવે છે તે 
જોતાં લાગે છે કે ખેલકૂદ અને ઈતર પ્રવૃત્તિમાં પણ 
કારકિર્દીની ઉજ્જવળ તકો જોવા મળશે. 

ધંધામાં વિવિધતા હોય તો સમાજનુ 
ભવિષ્ય, આર્થિક પરિબળો મજબૂત બની શકે છે. 
અન્ય જ્ઞાતિના લોકો થી સુમેળ સાધી એમના સારા 
ગુણો વિવેક્બુદ્ધિથી સ્વિકારી લેવાથી સમાજ ની 
પ્રગતિ નક્કી છે. આર્થિક સદ્ધરતાનો અહકાર, 
ઈર્ષ્યાળુ અહમ જેવી નકારાત્મક વૃત્તિઓ પતન 
નોતરે છે. 

હવેની પેઢી અંધશ્રદ્ધામાથી બહાર આવેલ 

- કુરિવાજોનો પણ ધીરે ધીરે નિકાલ થતો જાય 
. વ્ક્તિની દ્રષ્ટિમાણસ તરીકે વ્યાપક બની રહી 
. વૈચારિક ક્રાન્તિ ઉદ્ધવી રહી છે. તેમાં 
મહિલાઓનો ફાળો આગવો રહેશે એવી શુભ 
ભાવના11| 

અંતે ... મારી દષ્ટિએ મારા સમાજનું 
ભવિષ્ય ઉજળું છે. 

સવેત્ર સુખિનઃ સત્તુ , સર્વે સન્તુ નિરામયઃ 

સર્વે ભદ્રાણિ પશ્ચન્તુ ,મા કશ્ચિત દુઃખ માપ્રુયાત !! 


૨-૨: 


